ગણિત નું સાહસ 


પાયથાગોરસ 
તમારો કોણ શું છે? 


ઘણા સમય પહેલા પ્રાચીન ગ્રીસ માં પાયથાગોરસ 
નામનો એક જિજ્ઞાસુ છોકરો રહેતો હતો. 
પાયથાગોરસ ને બીજાના કામ માં માથું મારવાની 
ટેવ હતી. ક્યારેક એની કુતૂહલવૃત્તિ એને મુશ્કેલી માં 
મૂકી દેતી, પણ ક્યારેક એનું પરિણામ સારું પણ 
આવતું હતું. 


એક દિવસ પાયથાગોરસ એક જૂના જૈતૂન ના વૃક્ષ ની 
છાયા માં બેઠો હતો. ત્યાંથી એ જે દ્વીપ પર રહેતો હતો 
એનું બંદર અને ચળકતું આસમાની પાણી જોઈ શકતો 
હતો. 

પાસે જ બે મજૂર એક મંદિર નું નિર્માણ કરી રહ્યા 
હતા. એ દલીલ કરવા લાગ્યા. "આ નિસરણી છત 
મ પહોંચવા માટે બહુ નાની છે," પેપ્રોસે બડબડાટ 
કર્યો. 


"એ સંભવ નથી," સાલ્ટોસે કહ્યું. દીવાલ 12 ફીટ ઊંચી 
છે, એટલે મેં 12 ફીટ લાંબી નિસરણી બનાવી છે.” 


પેપ્રોસે ઊંચા અવાજે કહ્યું, "નિસરણી છત સુધી ત્યારે 
પહોંચશે જયારે એ દીવાલ ની સામે સાવ સપાટ હોય, 
અને ત્યારે એના પર કોઈ ચઢી નહીં શકે! તેં નિસરણી 


નહીં પણ દ્વારમંડપ નો થાંભલો બનાવ્યો છે!" 
પાયથાગોરસે વૃક્ષ ની પાછળ થી એનું માથું બહાર * નક 
કાઢ્યું. "પણ થાંભલા માં શું ખરાબી છે?" 

એણે પૂછ્યું. 


પેપ્રોસે ભવાં ચઢોવ્યા. "આ તો પેલો 
ઉપદ્રવી પાયથાગોરસ છે. 

અમને હેરાન કરવાનું બંધ કર! નહીં તો 
અમે મંદિર નું નિર્માણ કાર્ય ક્યારેય પૂરું 
નહીં કરી શકીયે." 


જયારે મજૂર આપસમાં ઝગડી રહ્યા હતા, ત્યારે 
પાયથાગોરસ ઇમારત ની બીજી બાજુ સરકી ગયો. ચાર 
સ્તંભ આડા-અવળા આધાર પર ઉભા હતા. 

થોડા સ્તંભ ડાબી બાજુ ઝૂકેલા હતા, બીજા જમણી બાજુ 
ઝૂકેલા હતા. "આ સ્તંભ પર ક્યારેય છત ટકી નહીં શકે," 
પાંયથાગોરસ મનમાં બોલ્યો. "મારી ઈચ્છા છે કે હું તમારી 
ન કંઈક મદદ કરી શકું." 

| પછી એ સમસ્યા વિષે વિચારતો, એ રાત્રી ના ભોજન માટે 
| દોડતો ઘરે ગયો. 


જતા? એટલે તમે ત્યાં જલ્દી પહોંચી જશો." 


મ "એ બહુ જોખમવાળું થશે," એના પિતા એ ઉત્તર આપ્યો. "અહીં થી ણાં 
કે એ ઘરે પહોંચ્યો તો એના પિતા પોતાના વહાણ વિષે વાતો કરી રહ્યા સીપ જવાનસકષિય નકી થાય કારા ટ અસે સીધી કેટ જવાન ણે 
ક જ અંતર પણ ખબર નથી. ખૂલા સમુદ્ર માં હું ક્રેટે ને બદલે કોઈ અજાણી |] 
"હું વહાણ માં ટાઇલ્સ ભરી ને ક્રેટે માટે રવાના થયો, પણ લીપસ અને જગ્યા એ પહોંચી શકું છું!” 
બાઉન્ડસ મારાથી પહેલા ત્યાં પહોંચી ગયા. તેજી થી ચાલવાવાળા એના પ ક પ 
નવા વહાણ ને કારણે એ મારા બધા ગ્રાહક પણ છીનવી ને લઈ ગયા." હું કાલે મિસર (ઈજીપ્ત) માટે રવાના થાઉં છું. હું વ છું કે તું પણ | 
હ નમ નર યથાગોરસે પછય પિતાજી. તમ હેમ! મો સ પ એક ક વેપારી વહાણો ને હું ડી 
પાઉં અઃ નું ફળ ખાતા, પાયથાગોરસે પૂછ્યું, "પિતાજી, તમે હંમેશા સંભાળીશ, અને તારે ઘણું બધું શીખવાનું છે." હને... 1 
પહેલા રહોડસ અનૈ પછી કેટે જઓ છો. તમે અહીં થી સીધ કટે કેમ નથી કા કઝ 
મ 


બીજે દિવસે પરોઢિયે 
પાયથાગોરસ અને એના પિતા 
રવાના થયા. જેવા એ કિનારા થી 
થોડા દૂર આગળ વધ્યા, 
પાયથાગોરસે કહ્યું, "હું 
એલેક્ઝાન્ડ્રિયા ને જોવા માટે બહુ 
ઉત્સુક છું! મેં સાંભળ્યું છે કે ત્યાં 
બહુ સુંદર ઇમારતો છે. હું કદાચ 
કોઈ દિવસ બિલ્ડર બનું!" 


બનદર પર એક માણસે એમનું સ્વાગત કર્યું. "હું બિલ્ડર 
નેફરહેપરહરસેકીપર છું, પણ લોકો મને નેફ કહે છે. હું અહીં તમારી 
પાસેથી ટાઇલ્સ ખરીદવા આવ્યો છું." 

પાયથાગોરસ એક અસલી બિલ્ડર ને મળી ને બહુ ઉત્સાહિત થયો. 
"શું તમે અહીં કંઈ બનાવ્યું છે?" એણે નેફ ને પૂછ્યું. 

નેફે માથું હલાવ્યું. "હા, મેં આ દીવાદાંડી ને બનાવવામાં મદદ કરી 
હતી." 

"તમે તળિયું એટલું સીધું કેવી રીતે બનાવ્યું?" પાયથાગોરસે પોતે 
જોયેલા વાંકા ખંભા નો વિચાર કરતા પૂછ્યું. "તમે જરૂર એક માસ્ટર 
બિલ્ડર હશો." 


નેફે સ્મિત કર્યું અને એની છાતી ફુલાવી. "એની પાછળ નું રહસ્ય આ વિશેષ 
રસ્સી છે જેનો ઉપયોગ મારા પરિવારે સદીઓ થી કર્યો છે." 


"શું તમે પથ્થર તોડવા માટે ગાંઠાવાળી રસ્સી નો ઉપયોગ કરો છો?" 
પાયથાગોરસે પૂછ્યું. 


નેફ હસ્યો. "મારા વ્હાલા છોકરા, આ રસ્સી પથ્થર નથી તોડતી. હું રસ્સી નો 
ઉપયોગ એક વિશેષ ત્રિકોણ બનાવવા માટે કરું છું. હું એને સમક ત્રિકોણ' 
કહું છું કારણકે એ મને એક સરસ ચોરસ ખૂણો તૈયાર કરવામાં મદદ કરે છે, જે 
પથ્થર કાપવા માટે એકદમ યોગ્ય કોણ હોય છે.” 


ક જયારે એના પિતા અને નેફ વાતો કરી રહ્યા હતા, ત્યારે | 
નેફે પાયથાગોરસ ને એની રસ્સી પકડવા આપી. પયથાગોરસે થોડા ત્રિકોણ પચિથાગોરસ ને રસ્સી નો એક જેનો ટુકડો મબ્યો એને એણે એમાં | 


૩લી લોબી. કહ સમકોણ ન દેત, ઝક ાજ એ ન અ દીધી. એણે રસ્સી ને અલગ-અલગ ત્રિકોણ બને એ 
? . ખેચી ન 


અંતે, એણે એક ત્રિકોણ બનાવ્યું, જે એને સાવ બરાબર લાગ્યું. એની મ 
એક બાજુ ની લંબાઈ ૩ હતી, બીજી બાજુ ની લંબાઈ 4 હતી, અને ઝના 
ક લાંબી બાજુ ની લંબાઈ 5 હતી. "સમજાઈ ગયું!” એ મનમાં 

લ્યો.. 


[ક 


"અરે, મેં તને પહેલા જ બહુ બતાવી દીધું છે," નેફે હસીને કહ્યું. 
એણે એની રસ્સી પાછી લઈ લીધી. "જા, હવે તું ચાલતો થા." 


ત્યાં પાયથાગોરસ ના પિતા એ એને બોલાવ્યો. "બેટા, તું ટાઇલ્સ નું આ ખોખું || 
ઉપાડ. નેફ અને હું બાકી ની ટાઇલ્સ લઈ લેશું." ી હં 


"હું એને જરૂર લઈ જાત," નેફે નિસાસો નાખ્યો, "પણ મારા અંગુઠા માં વાગ્યું છે ક 


ટલે હું એને નહીં લઈ જઈ શકું. માફ કરજો, હવે તમારે બે ચક્કર લગાવવા . 
પડશે." ર 
જયારે તેઓ એ ઘર પાસે પહોંચ્યા જેને નેફ બનાવી રહ્યો હતો, તો નેફે કહ્યું, ન પાયથાગોરસે સૂર્યપ્રકાશવાળા આંગણા માં ચારે બાજુ જોયું. વચમાં 
"તમે બાકી ની ટાઇલ્સ લઈ આવો ત્યાં સુધી માં હું પૈસા લઈને આવું છું જે મારે " મૂર્તિ માટે પથ્થર નો બનેલો આધાર હતો. 
ક આપવાના છે." બડબડાટ કરતા પાયથાગૌરસ ના પિતા ફરી વહાણ તરફ | એણે એ જોવા ખોખા માં થી થોડી ટાઇલ્સ કાઢી કે એ આધાર ની ચારે 


બાજુ કેવી દેખાશે. "હું એને જલ્દી થી પાછી મૂકી દઈશ," એણે વિચાર્યું. 
નેફે પાયથાગોરસ ને માથે ટપલી મારી. "એક સારા છોકરા ની જેમ મારી આ 1 ા એણે મૂર્તિ ના આધાર ની એક બાજુ ત્રણ લાલ ટાઇલ્સ ની એક પંક્તિ 


ટાઇલ્સ ની દેખભાળ કર. અને જો કોઈ વસ્તુ ને હાથ ન લગાડતો!" એમ બનાવી. એણે લાલ ટાઇલ્સ ની બીજી બે પંક્તિઓ બનાવી, જેનાથી એ 
બોલતા નેફ ઘરમાં ચાલ્યો ગયો. એક ચોરસ બની જાય. 


"આમાંથી થોડા ખોખા માં વાદળી ટાઇલ્સ છે," પાયથાગોરસે કહ્યું. થોડી 
વાર માં લાલ અને વાદળી ટાઇલ્સ ચારે બાજુ વિખરાઈ ગઈ. 
પાયથાગોરસે વાદળી ટાઇલ્સ નું એક ચોરસ બનાવ્યું અને લાલ અને 
વાદળી ટાઇલ્સ નું એક મોટું ચોરસ બનાવ્યું. 


એ એના કામ ની પ્રશંસા કરી રહ્યો હતો ત્યાં એણે જોયું, "આ મૂર્તિ નો 
આ એક સમકોણ ખૂણો છે! એની બાજુઓ 3,4 અને 5 ટાઇલ્સ લાંબી 


એણે ટાઇલ્સ ને ગણી. "વિસ્મયકારી છે," એણે વિચાર્યું. "લાલ ચોરસ માં 
9 ટાઈલ્સ અને વાદળી ચોરસ માં 16 ટાઇલ્સ નો સરવાળો 25 ટાઇલ્સ 
થાય છે. મોટા લાલ અને વાદળી ચોરસ માં બરાબર 25 ટાઇલ્સ છે!” 


અચાનક એક અવાજ આવ્યો, "તું આખરે આ શું કરી રહ્યો છે?" 


નેફ આંગણામાં દોડતો આવ્યો. પાયથાગોરસ ના પિતા બરાબર એની પાછળ હતા. 


"આ બધું શું છે?" નેફ ખિજાઈ ને બોલ્યો. 


"હું દિલગીર છું," પાયથાગોરસે કહ્યું. ક પાછી મૂકવા જતો હતો. પણ મને 
નાથી થોડી રસિક વાતો જાણવા મળી." 


"મને એની પરવાહ નથી કે તને શું મળ્યું!" નેફે એને ટોક્યો. "જરા આ 
અવ્યવસ્થિતતા જો!" 


"પાયથાગોરસ, ટાઇલ્સ ઉપાડી લે," એના પિતા એ સખ્તાઈ થી કહ્યું. 
"અને જલ્દી કર. આપણે હજી બીજી ઘણી જગ્યા એ જવાનું છે." 


બીજે દિવસે, પાયથાગોરસ અને એના પિતા ઘરે જવા રવાના થયા. સમય 
વ્યતીત કરવા, પાયથાગોરસે એણે બનાવેલા ટાઇલ્સ ના ચોરસ નું એક ચિત્ર 
બનાવ્યું. 

"જે ચોરસ ની પ્રત્યેક બાજુ પર ૩ ટાઇલ્સ હતી, એમાં 9 ટાઇલ્સ હતી, જેની 
પ્રત્યેક બાજુ પર 4 ટાઇલ્સ હતી, એમાં 16 ટાઇલ્સ હતી, અને જેની પ્રત્યેક 
બાજુ પર 5 ટાઇલ્સ હતી, એમાં 25 ટાઇલ્સ હતી.” 


"તો એક ચોરસ માં, એક બાજુ ની લંબાઈ, સ્વંય થી ગુણવામાં આવે તો આખા 
ચોરસ ની ટાઇલ્સ ની સંખ્યા થશે. જયારે કોઈ સંખ્યા ને એનાથી જ 
ગુણવામાં આવે, તો હું એને 'વર્ગ' કહીશ. ત્રણ ગુણ્યાં ત્રણ, ત્રણ નો વર્ગ 
બનશે. હું એને 3% 3 લખીશ." 


પાયથાગોરસે એક નવું ચિત્ર દોર્યું. 
"ત્રણ વર્ગ અને ચાર વર્ગ ને જોડતા પાંચ વર્ગ થાય છે," એ મનમાં બોલ્યો. જ 


"મને જિજ્ઞાસા થાય છે કે શું અન્ય સમકોણ ત્રિભુજ ની બાજુઓ ના વર્ગો નો 
સરવાળો પણ આવી રીતે હશે?" એણે વિચાર્યું. 


જયારે એ અધૂરા મંદિર પાસે પહોંચ્યો, તો સાલ્ટોસ અને પેપ્રોસ ત્યાં ન હતા. 
નિસરણી જમીન પર પડી હતી જ્યાં પેપ્રોસે એને ફેંકી હતી. 


"એ નિસરણી પર ત્યારે ચઢવાનું સહેલું થશે જયારે એનો નીચે નો ભાગ દીવાલ થી 
લગભગ પાંચ ફીટ દૂર હોય," પાયથાગોરસે વિચાર્યું, "પેપ્રોસે કહ્યું હતું કે દીવાલ 
બાર ફીટ ઊંચી છે." 


એણે માટી માં એક ત્રિકોણ બનાવ્યું અને લખ્યું : 5**12*-? 
25144 -169 


169 -13):13 


"બસ! નિસરણી 13 ફીટ લાંબી હોવી જોઈએ." એણે નિસરણી સરખી કરી અને ઘરે 
ચાલ્યો ગયો. 


એ રાતે પાયથાગોરસે ઘોષણા કરી, 
"મેં અહીં થી ક્રેટે સુધી ની દૂરી શોધી કાઢી છે." 
| એના પિતાજી નો જાણે અંજીર ખાતા ખાતા શ્વાસ રૂંધાઇ ગયો. 
એની માં એ પૂછ્યું, "બેટા, એ કેવી રીતે સંભવ બન્યું?" 
પાયથાગોરસે ઉત્તર આપ્યું, "મેં એક કોષ્ટક શોધ્યું છે જે કોઈ 
પણ સમકોણ ત્રિભુજ માટે કામ કરશે. મેં એનો ઉપયોગ દૂરી 


જાણવા માટે કર્યો છે. હવે પિતાજી અહીં થી સીધા ક્રેટે સુધી 
જઈ શકશે.” 


એના પિતા ઉભા થઈ ગયા. "બેટા, હું કોઈ ત્રિકોણ ને લીધે 
મારા વહાણ જોખમ માં નહીં નાખું.” 


ઘર પર પાયથાગોરસે એક નકશો કાઢ્યો. એણે એને ધ્યાનથી જોયો. "હું 
કૌતુહલ કરું છું કે...” એ મનમાં બોલ્યો. 


"પિતાજી," પાયથાગોરસે સમજાવવાનું શરુ કર્યું. એ જ સમયે 
સાલ્ટોસ અને પેપ્રોસ હાંફતા-હાંફતા અંદર આવ્યા, જાણે એ એક 
પહાડ ચઢી ને આવ્યા હોય. 


પેપ્રોસે પાયથાગોરસ ને કહ્યું, "લાગે છે તેં અમારી નિસરણી સાથે 
કંઈક કર્યું છે!” 


"શું પાયથાગોરસ ફરીથી તમને હેરાન કરી રહ્યો છે?" પિતાજી એ 
ભવા ચઢાવતા પૂછ્યું. 


સાલ્ટોસે એનું માથું ધુણાવ્યું, "ના! એણે અમારી નિસરણી બરાબર લંબાઈ ની 
બનાવી દીધી છે. હવે અમે છત પૂરી કરી શકીશું.” 


પેપ્રોસે આગળ કહ્યું, "પછી અમારે એટલું જ કરવાનું રહેશે કે સ્તંભ ના વાંકા-ચુકા 
આધાર ને સરખા કરવા પડશે." 


"કદાચ એમાં હું તમારી મદદ કરી શકું છું," પાયથાગોરસે દરખાસ્ત મૂકી. "સમકોણ 
બનાવવા માટે તમે લોકો મારી રસ્સી નો ઉપયોગ કરો. જો તમે આધારો ને સીધા કરવા 
માટે સમકોણ નો ઉપયોગ કરશો તો સ્તંભ સીધા ઉભા રહેશે.” 


સાલ્ટોસ હસ્યો. "બહુ સરસ! હવે અમે મંદિર નું કામ સમયસર પૂરું કરી શકીશું. તારું 
હંમેશા સ્વાગત છે કે તને જયારે મરજી થાય ત્યારે આવજે અને અમારી મદદ કરજે." 


પાયથાગોરસ ના પિતા એ કહ્યું, "બેટા, પુનર્વિચાર કરતા મને લાગે છે કે તું મને 
અહીં થી ક્રેટે ની દૂરી જણાવ." 


પાયથાગોરસે સમજાવ્યું, "આપણું દ્વીપ, સમોસ, રહોડ્સ અને ક્રેટે સાથે એક 

સમકોણ ત્રિભુજ બનાવે છે. જો હું ત્રિભુજ ની બાજુઓ ને », 9 અને ૮ નામ આપું, 
તો એ જાણવા કે કેટે સુધી ની દૂરી કેટલી છે, હું મારા સમકોણ ત્રિભુજ નો ઢાંચો 
2**9*-ત* નો ઉપયોગ કરી શકુ છું. 


"તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે ૩**9*- 34225 થાય છે." 


113*#1૫8'-૦ 
12,321 # 21901 -ટ 
૩4,225 


"અહીં અને ક્રેટે વચ્ચે ના ૮ને શોધવા માટે, મારે એ જાણવું હતું કે કઈ સંખ્યા ને પોતાના થી 
ગુણતા મને 34225 મળે. 


હું પહેલે થી જાણતો હતો કે 148*- 21904. પણ એ સંખ્યા બહુ નાની હતી. 
મેં 200 ની કોશિશ કરી, પણ 200* - 40000. એ સંખ્યા બહુ મોટી હતી. 
મેં 180 ની કોશિશ કરી, અને 180* જે 32400 છે, એ વધારે નજીક હતી! 


પછી મેં 185 ને 185 થી ગુણ્યાં. એ બરાબર 34225 થયા. તો આપણા દ્વીપ થી કેટે ની દૂરી 185 
માઈલ છે.” 


થોડા દિવસો પછી, પાયથાગોરસે એના પિતા ના વહાણ ને બનદર માં ” 
આવતા જોયું. સડ 
એના પિતા એનું સ્વાગત કરવા દોડયા. * 


"પાયથાગોરસ, મા સાવ સાચો હતો! હું શ્રેષ્ઠ સમય માં ક્રેટે પહુંચી ગયો," 
પિતા એ એના દીકરા ને આલિંગન આપતા કહ્યું. 


પાયથાગોરસે એના પિતા તરફ જોઈ ને કહ્યું, "તમે પણ સાચા હતા. મારે 
બસ એ શીખવાનું હતું કે વસ્તુઓ ને સાચા કોણ થી કેવી રીતે જોવાય.” 


બધા ચકિત થઈ ગયા. પાયથાગોરસ ના પિતાએ એની 
પીઠ થાબડી. "સરસ વિચાર્યું, બેટા! તું એક દિવસ એક 
સારો વેપારી થઈશ." 


પાયથાગોરસ ની માં એ નરમાશ થી કહ્યું, "કદાચ એ એના 
બુદ્ધિશાળી મગજ નો ઉપયોગ બીજી વસ્તુઓ માટે પણ 
કરી શકે.” 


એના પિતા એ માથું હલાવ્યું. "બેટા, તારી સ્પષ્ટ 
વિચારશરણી ને લીધે તું એક જનરલ, એક સેનેટર, એક 
શિક્ષક, જે તું ચાહે એ બની શકે છે. એ તારી મરજી પર 
નિર્ભર કરે છે." 


પાયથાગોરસે સ્મિત કર્યું. એને ભવિષ્ય માં કોઈ મહાન 
કાર્ય કરવાની આશા હતી. 


પાયથાગોરસ નો જન્મ 569 ઈ. પૂર્વે ની આસપાસ ગ્રીક દ્વીપ 
સમોસ પર થયો હતો. એના બાળપણ ની વાસ્તવિક ઘટનાઓ 
અજ્ઞાત છે. એણે મિસર અને મધ્ય પૂર્વ ની યાત્રા પછી દક્ષિણી 
ઇટાલી માં એક સ્કૂલ ની સ્થાપના કરી. એ એક દાર્શનિક, 
સંગીતકાર અને ખગોળશાસ્ત્રી હતા, પણ એને એક ગણિતજ્ઞ 
તરીકે સૌથી વધારે યાદ કરવામાં આવે છે. એની સૌથી પ્રસિદ્ધ 
શોધ એ છે જેને હવે આપણે પાયથાગોરસ પ્રમેય કહીયે છીએ : 


2202 


જયારે 4 અને છ એક સમકોણ ત્રિભુજ ના બે પાયા છે, અને ૮ 
સમકોણ ની વિપરીત બાજુ છે. 


